at sie? 


Canaan 


MUSEUM OF NATURAL HISTORY 
DEPARTMENT OF GEOLOGY AND GEOGRAPHY 
REYKJAVIK 


MISCELLANEOUS PAPERS No. 20 


JARDMYNDANIR I HOLTUM OG NAGRENNI 


The Geology of Holt in Rangarvallasysla, South Iceland 


BY 
GUDMUNDUR KJARTANSSON 


: 
Reprinted from 


-+TE UNIVERSITY RESEARCH INSTITUTE, DEPT. OF AGRICULTURE, 
Reports, Series B — No.-11, 1958, pp. 1—23 


1474 
POLARPAM 


“bY /L°1GG swe 


(SEx) 


VCO 


Fat otal 4a 6255 eek 


KJARTANSSON, Gudmundur 


Jardmyndanir i Holtum og 
Nagrenni. #44852 


RIKISPRENTSMIDJAN GUTENBERG 


Inngangur. 


bad svedi, sem hér verdur fjallaS um sérstaklega, takmarkast af 
Ytri-Ranga og Holsa ad sudaustan og Pjérsa ad norévesian, en 4 hinn 
veginn ner bad fra sjavarstréndu upp i midja Landsveit. 

Athuganir minar a jardfredi svedisins milli Ytri-Rangar og DPjors- 
ar eru flestar gerédar sumarid 1939, er ég dvaldist bar um vikutima 
vid rannsokn a4 jokulminjum sérstaklega (Guim. Kj. 1939). Sidan hef 
ég, einkum sumurin 1953 og 1954, unnid bar ad jardfredirannsékn- 
um a vegum raforkumalastjo6ra me®6 tilliti til virkjunarskilyrda vid 
Pjorsa. Og nu sidustu sumurin, 1955 og 1956 hef ég varid par nokkr- 
um d6gum vid rannsoknir til undirbunings pessari grein. Eru pba otalin 
pau skiptin, sem ég hef att leid yfir Holt og Land i 66rum erindum, 
en notad tekiferid til jardfrediathugana. 

{ Holtum og nedst A Landi er jardvegur med samfelldasta og bykk- 
asta moti, eftir bvi sem gerist hér 4 landi. A stérum svedum hylur 
hann gersamlega allar eldri myndanir og torveldar beina athugun 4 
beim. En utan svedisins, einkum handan Pjorsar, er yfirleitt greidari 
adgangur ad hinum eldri jardlogum, og af athugunum, sem par hafa 
veriO gerdéar, ma oft fa visbendingu um pad, hvad liggur undir hinum 
djupa jardévegi Holtanna a beim st6édum, sem eru samberilegir a6 
landslagi. Af bessum sOdkum verdur naudsynlega ad geta hér um ymsar 
jarémyndanir utan hins afmarkada svedis. 

A pessu svedi, eins og annars stadar hér A landi, er edlilegt ad 
flokka jarémyndanir eftir aldri i berggrunn og jarégrunn. 

Berggrunnurinn er eldri, fullmyndadéur fyrir lok isaldar. Efni hans 
er ,,grjothart’ og almennt kallad fost klopp. 

Jarégrunnurinn (a ensku subsoil) er aftur 4 moti yngri myndan- 
irnar, sem lagzt hafa ofan a berggrunninn i isaldarlok og sidan. Per 
eru i fyrsta lagi laust eda litt harénad set og i 6dru lagi pool ae sem 
runnid hafa eftir lok isaldar. 

Pridji og yngsti flokkurinn, sem raunar metti einnig lita 4 sem 
efsta lag jarégrunnsins, er jardvegurinn, hid lausa yfirboréslag, sem 
plonturetur geta smogid og fundid neringu i og er sjalft a6 meira eda 
minna leyti af lifrenum uppruna. [ bessari grein verdur ekki fjallad 
um jardveg, heldur adeins um eldri myndanirnar, berggrunn og jar6- 
grunn. En petta tvennt —- asamt dskufalli ur eldfjollum — hefur lagt 
til allt hid dlifreena efni i jaréveginn. 


BOREAL INSTITUTE 
LIBRARY, 


44852 


I. Berggrunnurinn. 


1. Hreppamyndunin. 

Eins og pegar er getid, er berggrunnur Holtanna langvidast hulinn 
ungum lausum jardlogum, einkum jardvegi, sem hér er évenju djupur 
og samfelldur. Pé gegist berggrunnurinn vida fram sem klettabrun 
i holti eda gilbarmi eda klopp i lekjarbotni, en med pvi ad mishezdir 
eru litlar, sér hvergi djupt nidur i berglogin. 

Einna bezt bversneid kemur fram i gljufri bjérsar nedan vid bruna. 
Par liggja prju larétt log ur heillegu blagryti hvert yfir 66ru adskilin 
af miklu bynnri logum ur blagrytisbreksiu. Hvert blagrytislag er ef- 
laust hraunfl6d ad uppruna, en breksiubeltin til ordin ur sundur- 
sprungnu (apalkenndu) yfirbordi hraunanna. Orpunnt lag ur hérdum, 
lagskiptum leirsteini liggur milli blagrytislaganna fast nedan vid bruna. 
Onnur eiginleg setlég hef ég ekki fundid par nidri i berggrunni. Ofan 
vid brun Urridafoss klyfur lédréttur blagrytisgangur bessa bergmyndun 
i stefnu NA-SV. Hann skagar fram sem brik i eystri gljufraveggnum 
og myndar flué i arbotninum. 

Ad pvi ev séd verdur 4 beim klettum og kl6ppum, sem standa upp 
ur jarévegi annars stadar i Holtum og 4 framanverdu Landi, er berg- 
grunnurinn bar alls stadar pvi likur sem hér var lyst. Langalgengasta 
bergtegundin er basalt og mestur hluti bess blagryti (pb. e. dokkleitt, 
dulkornott basalt). Tiltélulega langar, en lagar klettabrunir, allar ur 
basalti, gefa i skyn, ad berglégin liggi nokkurn veginn larétt vidast i 
Holtunum. 

Yfirleitt eru pau log af fostu bergi, sem til sést milli Pjérsar og 
Ytri-Rangar, svo sviplik berggrunninum um mikinn hluta Arnessyslu, 
a6} pau hiljota ad teljast til somu myndunar. SU myndun hefur verid 
nefnd Hreppamyndunin (Guém. Kj. 1943). Hun hefur mest verid rann- 
soku6 i peirri sveit, sem hun er kennd vid, enda eru bar dypstir pver- 
skuréir nidur i hana og greidast adgéngu. { Hreppunum kemur i ljdés 
mikié af molabergi milli basaltlaganna i berggrunninum. Sumt af pvi 
er ad uppruna gosm6l, en annad set, hvort tveggja margvislegt ad 
gerd. Allt virdist bad myndad ofan sjavarmals. { Hreppamynduninni 
hafa steingervingar hvergi fundizt og lifrenar leifar adeins déverulegar 
a tveimur st6dum: surtarbrandur i Vordufelli (Eypér Erlendsson 1948) 
_ og leirbrandur hja Bergsst6dum i Biskupstungum (Guim. Kj. 1947). 
Hvorugt virdist notheft til aS Akveda aldur myndunarinnar. 


5 


Fram ad sidustu aldamétum var Hreppamyndunin almennt talin 
til ordin 4 ofanverdum tertiertima, p. e. fyrir isdld, en bd yngri en bla- 
grytismyndanirnar i nordvesturhluta landsins og 4 Austfjé6réum. Por- 
valdur Thoroddsen hélt jafnan fram peirri skodun. En upp ur alda- 
motunum syndi Helgi Pjeturss fram a, ad sumt leirsteinsvéluberg, sem 
mikié er af i Hreppunum, hefur 6ll einkenni hardnads jokulrudnings, 
og taldi hann pba6é afdrattarlaust jokulmyndun (Helgi Pjetursson 1905). 
Enn fremur leit dr. Helgi svo 4, aS um myndun rudningsins veri ekki 
odrum joklum til a6 dreifa en beim, sem poktu landid hvaé eftir annad 
a hinni kvarteru isdld (pleistésentimabili), og taldi hann jokulminj- 
arnar sOnnun fyrir pbvi, ad oll bergmyndunin veri kvarter ad aldri 
(Helgi Pjeturss 1910). Flestir jaréfredingar, sem sidar hafa fjallaS um 
bessi efni, adhyllast kenningu Helga Pjeturss (Nielsen 1933, Noe-Ny- 
gaard 1940), en hun hefur bo einnig verid gagnrynd (Hawkes 1916, 
Gudm. Kj. 1943). AS minum démi er nidurstada hans um aldur Hreppa- 
myndunarinnar ekki é6rugg. Hinir fornlegustu hlutar hennar getu verid 
eldri, b. e. fra tertiertima, og 4 betta einkum vid um Holtin og pau 
Onnur syedi myndunarinnar, bar sem engar einhlitar jékulminjar hafa 
fundizt i henni. Enn fremur kemur til alita, hvort j6kulminjarnar i 
(ofanveréri) Hreppamynduninni getu ekki verid eftir jokla 4 fjall- 
lendi, sem var negilega hatt til ad safna 4 sig snjé i tempruédu vedur- 
fari tertiertimans, adur en isdld gekk i gard. 

A milli myndunar berggrunnsins og myndunar beirra jardlaga, 
sem a honum hvila og eftir er a3 geta um, er langt stokk eda eyéda i 
jardségunni. A pvi timabili hafa hin rjufandi 6fl gert betur en hafa 
vid beim oflum, sem upp hldéu. Jardeldar lagu pba nidri milli Pjorsar 
og Ytri-Rangar og hafa ekki bert bar 4 sér sidan, en isaldarjoklar, 
vatnsfoll og ef til vill sjér rufu ofan af berggrunninum og baru mylsn- 
una ur honum 4a haf ut. Petta rof 4 ad likindum mestan patt i motun 
hinna sterri dratta landslagsins i Holtum og Landsveit. Pbé6 ma etla, 
aS margar mishedir par, asar og fell, séu tekténisks uppruna, p. e. 
fram komnar vid 16drétt misgengi um sprungur milli berggrunnsspildna. 
Ekki er ad efa, aS samfara rofinu hafi sums stadar myndazt setlog ur 
bergmylsnunni i bili, einkum 4 hlyvidrisskeidum, en jokull nesta kulda- 
timabils sépadi beim burt, svo ad nu sér peirra hvergi stad, svo ad 
vitad sé. 


Il. Jarégrunnurinn. 


2. Elztu jokulminjar. 

Elzt og ba jafnframt nedst beirra myndana, er liggja ofan 4 berg- 
grunninum, er jokulrudéningur. Ventanlega er hann allur fra sidasta 
jokulskeidi isaldarinnar, meira ad segja fra sidari hluta bess, begar 
ryrnandi isstraumum fra fjalli til sjavar vard aflfatt a6 mjaka fram 
dllum rudénngi sinum og téku ad hlada honum undir sig. 

b6 ad jokulrudningur sjaist nu dvida i upphaflegu asigkomulagi 
i Holtunum, er bess ad venta, ad hann peki bar berggrunninn vidast 
hvar a flatlendi og i legdSum. En 4 slikum st6dum er hann alls stadar 
falinn undir yngri myndunum, nema par sem Aarfarvegir hafa skorizt 
nidur i hann, eins og sums stadar i bokkum Pjorsar fyrir ofan Kald- 
arholt. Par er adalefni rudningsins graleitur, sendinn leir, dlagskiptur 
og med volum og hnullungum ur blagryti 4 vid og dreif, sumum skyrt 
rakudum. 

{ brekkum og 4 hexdakollum peim, sem ekki risa herra en um 100 
m upp yfir nuverandi sjavarmal, hefur jékulrudéningurinn velkzt i 
brimi og yfirleitt skolazt burt, svo ad adeins hid grofasta efni hans 
liggur eftir sem labarin mol eda hnullungar. Pd ad per leifar séu eett- 
adar ur jokulrudningi, verda ber nu ad teljast til sjavarsets og lysing 
4 beim latin bida sidari kafla. 

Aftur a moti liggur jokulruéningurinn litt hreyfS6ur uppi a mestu 
hedéunum i Holtunum, bar sem sjor hefur aldrei nad til hans. Par hafa 
vedrun, jardrennsli (solifluksjén) og fok unnid adeins 4 efsta ru6dn- 
ingslaginu, numid brott leirinn, svo ad yfirbordid verdur gryttur melur. 
Pannig er bessu farid t. d. 4 Krosshol vestur fra Heidi og a Gislholts- 
fjalli. Steinarnir i melunum uppi 4 bessum hedum eru sumir frost- 
sprengt eggjagrjot, en 4 Odrum ma finna heflada fleti og 4 Gislholts- 
fjalli jafnvel skyrar jokulrispur. 

Sa jokulruéningur, sem pegar er getid, er botnrudéningur bess mikla 
skridjokuls, er gekk i sjé fram og huldi allt undirlendi milli Eyjafjalla 
og Reykjanesfjallgarés. Jokulrakir, sem ég hef athugad a kloppum, m. a. 
hest 4 Vordufelli og Ingdlfsfjalli og allt upp i 390 m he@ y. s. a Selja- 
landsheidi i Eyjafjollum, syna, ad bykkt bessa jokuls var ekki undir 
500 metrum i ofanverdum Holtum. Eflaust hefur hann nad ut fyrir 
nuverandi strandlinu, enda la stréndin utar og nedar, begar hann var 
upp a sitt bezta. 


JARDGRUNNSKORT 
AF HOLTUM OG NAGRENNI 


SUBSOIL MAP OF HOLT AND ADJACENT AREAS 


by 
Gudmunadur Kjerven s507 


€ 


EY) 


YOEVadI 
YW 


O 


ae =| 
: é <a ae oy 


TC 


yu 
AU Ware SANdy yt A 


NS \ 


1. mynd. Skyringar nedst A bls. 7. 


7 


Skridstefnu bessa jékuls ma marka af rakum eftir hann 4 klépp- 
um. Uppi 4 haum fjéllum i héradinu er su stefna yfirleitt fra nordri 
til sudurs eda litlu austrenni. En 4 minni hedum og laglendi og einnig 
eftir Dvi sem austar kemur verdur stefnan austreenni. Detta synir, ad 
um leid og jokullinn pynntist, snerist skridstefna hans ur norrenni i 
austreena. AO sidustu, adur en pennan jokul tok upp i ofanverdum Holt- 
um og Landsveit, var skridstefna hans par ordin h. u. b. fra austri til 
vesturs. 


3. Yngri jékulminjar. 

Austan til i ofanverdum Holtum og a4 vesturhjara Landsveitar getur 
a6 lita mun yngri jokulmyndanir en ber, sem nu hefur verid fra sagt. 
Par liggja ilong holt, lag og avol, hvert i framhaldi af ddru i r6d nalegt 
pvi fra nordri til sudurs. Gleggst er pbessi holtar6d 4 kaflanum milli 
Koldukinnar og Snjallsteinshé6féa i Holtum. Nordar i Holtunum er hun 
slitrétt og églégg, virdist sums stadar tvéféld. A dllum kaflanum milli 
Pjorsar og Ytri-Rangar sér mjég litid 4 annad efni bessara holtahryggja, 
en hinn bykka, gréna moldarjaréveg, sem bekur pa par. Po sér 4 gryttan 
mel undir jaréveginum hja Snjallsteinshofda, i Nonholti, 4 Sandskarda- 
heidi og vidar. En hryggjarodin heldur afram, bei nordur yfir Pjdrsa 
og austur yfir Ytri-Ranga. Pessar ar hafa sagad sig gegnum hana, 
Pjorsa hja fossinum Buda (Budafossi) og Ranga austan vid Snjall- 
steinshofda. 

{ Budabergi, sem er i nordurbakka DPjoérsdér fast nedan vid Buda, 
kemur i ljos frédlegur bverskuréur af einni jokuldldunni, peirri, sem 
ég hef adur kallad ,,Budarddina“ (Guim. Kj. 1943), og er jardlaga- 


2 


skipun i henni synd hér i adalatridum 4 2. mynd. 


Skyringar vid 1. mynd. Explanations to the map. 


1. JékulruSningur framan vid Budalinuna og ofan vid efstu sjavarmoérk. Old (pre- 
Budi stage) moraine above highest marine limit. 

2. Sjévelktur jékulruSningur og anna®d sjavarset framan vid Budalinuna. Washed 
old moraine and other marine sediments. 

3. Rudningur Budajékulsins. Moraine of the Budi stage. 

4. Hafin éseyri i austanverdum Holtum og 4 Rangdarvéllum. Raised delta sediments 
in eastern Holt and in Rangadrvellir. 

5. Yngri éseyri, enn i myndun vid ntverandi sjavarhed Young delta, deposited 
near present level of the sea. 

6. Dbjérsarhraun. Thjorsd Lava. 

7. Hekluhraun. Lavas of Hekla. 

8. Areyrar. Sandbanks in rivers. 

9. Stefna jékulraka. Direction of striation. 

0. Jadaréldur eftir mestu framsédkn Budajékulsins. Terminal moraine ridges of the 
Budi advance. 

11. Hafin strandlina (mest hnullungakambar). Raised beach. 

12, Fundarstadur sjéskelja. Occurrence of subfossil marine shells, 


aC? KR cy POG CSRS SS 
es SVE z ee Vid 05 T'S 3 


ral pee rg ened tees, 


2. mynd. Riss af jardlagaskipun i Budabergi. Skyring i texta. Schematic section of 
the Budi moraine ridge. I, striated bed-rock. II, marine clay folded by glacier move- 
ment from the right. III, bouldery moraine, containing fragments of marine shells. IV, 
mantle of sorted moraine, bouldery on the top of the ridge, but graduating through 
gravel into stratified sand and silt at its base to the left. V, eolian soil. 


Nedst sér Orlitid 4 berggrunninn (I) upp yfir vatnsbor6d arinnar. 
Hann er jokulrakué blagrytisklopp. —- Neestur a6 aldri er lagskiptur 
leir (II), sem eins vel metti kalla leirstein, af pvi hve hann er hardur. 
Enn fremur eru log hans bégglus, svo ad bau liggja sums stadar i krépp- 
um fellingum, einkum begar herra kemur upp i bergid. AO ddru leyti 
er leirinn abekkur venjulegum sjavarleir (deigulm6) 4 undirlendi. 
Johannes Askelsson (1934) hefur fundid skeljabrot i leirnum. bad 
hefur mér a6 visu ekki tekizt pratt fyrir allmikla leit, en ekki er samt 
ad efa, a6 pessi leir er sjavarset, — Yfir leirnum liggur einhlitur jokul- 
rudningur (III). Hann er ad miklu leyti Ur sendnum leir, en i honum 
er mikid af blagrytishnullungum af ymsum sterdum, og eru margir 
peirra med skyrum jokulrispum. Par finnast einnig brot af hrudur- 
korlum. — Efst, i bergbruninni, liggur hnullungalag. bad er stérgrytt- 
ast hest a 6ldukambinum, en verdur bvi smagervara sem nedar kemur 
i vesturbrekku Oldunnar, unz pad er vid retur hennar ordid ad lag- 
skiptu seti ur mol, sandi og leir (IV), sem er gréfast efst og finast 
(mest leir) nedst i arbakkanum. — Loks pbekur djupur grodinn jaré- 
vegur (V) mestan hluta 6ldunnar 

Ekki er um a6 villast, a3 alda su, er hér var lyst bverskurdi af, er 
jokulalda, myndud vid frambrin jokuls, er hafdi gengid fram, nam 
barna stadar um skeid, Adur en hann tdk a6 styttast aftur. Einnig ma 
einhlitt teljast, ad hinir 6ldustufarnir, sem mynda framhald_ bpessa, 
annars vegar norévestur og sidan nordaustur um Hreppa, hins vegar 
sudur yfir Holt og afram sudaustur yfir Rangarvelli (sja kortid), séu 
sams konar jokuloldur, myndadar af sama jokulframgangi. Sjavar- 
leirinn undir rudéningnum i Budadldunni synir, ad par var adur hafs- 
botn, sem jokullinn gekk fram, og hefur jékullinn ytt leirnum med 
sér og lagt log hans i fellingar. 

Ymislegt bendir til, a3 sjér hafi enn legid yfir undirlendinu, er pessi 
jokulframgangur vard, og sumar rudningséldurnar myndazt ad nokkru 
leyti nedan sjavar. [ fyrsta lagi sveigjast per inn 4 vid, bar sem peer 
liggja legst, t. d. hja bjérsa, en fram 4 vid, bar sem landié er herra, 
t. d. a SandskarSaheidi vestur af Mykjunesi. Petta er 6fugt vid bad sem 


9 


venja er um legu jokulbrina 4 pburrlendi, bar sem jékullinn teygist 
yfirleitt fram i totur i legdum, en hedir mynda vik inn i hann. [ sjé 
aftur 4 moti teygjast jéklar fram yfir grynningar, en i Alum verda vikur 
inn i pa. [ ddru lagi verda hnullungapekkjan yfir Budadldunni og setlégin 
upp ao henni ad framanver6éu helzt skyrd 4 bann hatt, ad sjér hafi 
brotid ofan af 6ldukambinum og skolad padan hinum smagervari rudn- 
ingsefnum ut 4 meira dypi. Oldukamburinn er mjég nalegt 100 m y. s. 
par, sem hnullungalagid sést. Annars stadar, bar sem hann er herri, 
sér ekki 4 efni hans fyrir pykkum jardvegi, og eins er pessu hattad 
um hinar herri jékuléldur i Holtunum. A Reykjadalsmelum, sem eru 
jokulalda uti i Hrunamannahreppi og ad 6llum likindum jafngémul 
Budadldunni liggur jokulruOningurinn bersynilega dhreyfdSur af sjé 
allt nidur ad 100 m hedarlinunni (Guém. Kj. 1943). Sennilega hafa 
pvi hestu dlduhryggirnir, beir sem eru nu meira en 100 m y. s., alltaf 
verié ofansjavar. 

Pa legu jokulrandarinnar, sem tittnefndar jokuloldur marka i Hrepp- 
um, Landsveit, Holtum og a Rangarvéllum, mun ég framvegis kalla 
Budalinuna og pad timabil, sem jokulréndin 1a vid hana, Budaskeidid. 
Jarémyndanir per, sem pbegar er lyst, i BuOabergi syna, ad petta var 
kalt timabil, afturkippur i hinum almenna bata vedéurfars i isaldarlokin. 
JOklar gengu fram a undirlendi, sem adur var islaust ordi6. Enn fremur 
er ljdést, ad sjor var ba enn yfir bessu undirlendi allt upp i 90—100 m 
yfir nuverandi sjavarmal. 

Ad pbessu leyti er Budaskeidid samberilegt vid kuldaskeid pad, er 
gekk yfir Nordéurlond fyrir um 11 busund arum og kennt er vid Sal- 
pausselkd, en svo nefnast jokuloldur miklar, er liggja 4 mjéu_ belti 
yfir sunnanvert Finnland. Framhald peirra til vesturs eru nokkru slitr- 
Ottari rudningsgardar yfir um Mi6-Svibjod, og loks taka ber sig enn 
upp vid Osléfjord, bar sem ber eru kalladar radirnar (raene). Vid betta 
belti jokulaldna 14 brtin Skandinaviujokulsins 4 Salpausselkaskeidinu, 
og er bad talid hafa stadid yfir um 800 ar,pvi sem nest fra 8700 f. Kr. 
til 7900 f. Kr. Ekki er ménnum kunnugt um neitt annad kuldaskei6é i 
jards6gu nalegra landa, er samberilegt sé Budaskeidinu, og eru_ pvi 
allar likur til, a6 bad og Salpausselkaskeidid séu eitt og hid sama. 

Pess hefur verid getid til med miklum likum um fleiri jokulrandar- 
myndanir hérlendis en Budalinuna, ad per séu jafnaldrar Salpaussel- 
kas. Svo er t. d. um Reykjadalsmela, sem adur var getid, og Gramel 
vid Hvita (Guém. Kj. 1943), enn fremur rudningsdldur Hodlkotsskeids- 
ins, sem Sigurdéur Poérarinsson (1951) hefur rakid um langan veg a 
Noréur- og Noréausturlandi. Ekki hafa fundizt neinar jadaréldur né 
énnur verksummerki, er bendi til, ad bjorsarjo6kullinn hafi nokkru 
sinni stadid i stad eda gengid fram i bili, eftir aé hann horfadi fra 
Budalinunni, heldur virdist hann pa hafa hoérfad jafnt og vidstodu- 
laust langt inn 4 Midhalendid. Ad visu finnast jokuléldur a framan- 
verdum Gnupverjaafrétti, en ber eru bar uppi a fjollum, sem snemma 


12 


{ malargryfjum beim, sem getid er hér ad framan, hafa ekki komi6 
i ljos neinar lifreenar leifar. Ef til vill stafar véntun peirra af pvi, hve 
mO6lin er stérger og gropin. Hun hefur rétazt mjég til i brimum og per 
sjéskeljar, sem bar kunna ad hafa verid, malazt milli hnullunganna, 
en jarévatnid sidar att greidan adgang ad leysa upp brotin. Leirbornara 
set, sem setzt hefur til A meira dypi, geymir skeljarnar betur. En i Rang- 
arvallasyslu ber yfirleitt mjég litiS 4 sliku sjavarseti vegna bess, a6 
yngri jardidg hylja bad. Helzt kemur pad i ljos i bokkum og botni vatns- 
falla. Dad er blagrar lJeir, missendinn, venjulega med smagerri lag- 
skiptingu, kalladur deigulmor. Ad dllum likindum pekur ner samfellt 
lag af deigulmo 6ll hin legstu og flétustu svedi i Holtunum, en ekki 
hef ég séd 4 hann nema 4 eftirtéldum stédum: [ bakka Pjorsar vestur 
fra Kalfholti, skammt fyrir nedan Urridafoss og milli Kaldarholts og 
Akbrautar, enn fremur vid Steinslek nalegt Sumarlidabe, vid Skamma- 
lek hja Berusté6dum og vid Raudalek hja Brekkum. Ekki hafa, svo 
ad vist sé, fundizt sjoskeljar i deigulménum nema 4 tveimur af pess- 
um st6dum: i Surteig (Sudéurteig?) vid Raudalek og vid Pjorsa um 3 
km fyrir ofan Kaldarholt. Fundarstadurinn vid Raudalek er gamal- 
kunnur (Pory. Thoroddsen 1905), en vid Pjérsa fann ég skeljarnar 
sumarid 1939. Loks fyrir faum arum fundust skeljar ofan vid Aégis- 
sidufoss i Ytri-Ranga, og visadi Helmut Stolzenwald a Hellu mér a 
stadinn. Raunar er sa stadur austan ar, Rangarvallamegin, en pvi get 
ég hans hér med hinum, ad pa eru upp taldir peir stadir i Rangarvalla- 
syslu, sem mér er kunnugt, ad fornskeljar hafi fundizt 4. Eg hef safnad 
skeljum 4 6llum bessum st6dum, en Ingimar Oskarsson hefur hjalpad 
mér vid greiningu beirra. 


Eyri vid Pjorsa um 3 km fyrir ofan Kaldarholt. 


Safnad 27. juli 1939: 

Cyprina islandica L., kiskel. 10 brot ur stérum skeljum. 

Sazicava rugosa L., rataskel. Ein skel ner heil. 

Mya truncata L., smyrslingur. Ein skel heil, tv6 brot. 

Mya truncata L., forma uddevallensis Hancock. Ein skel. 

Balanus sp., hridéurkarlar. Urmull. 

Allar skeljarnar nema nokkud af hrtdurkérlum fundust reknar 4 eyri, og eru 
ber nokkud madar af volki i arvatninu, engar samlokur. En i Aarbakkanum, sem er 
parna a kafla ur leir (deigulmé) med sandlégum og steinvélum, fann ég nokkra 
hridurkarla, og sumir peirra sdtu fastir 4 steinvélunum. Hinar skeljarnar eru ad 
likindum ettadar ur bessu sama deigulmolagi ofar med anni, bar sem hun hefur 
grafid bad sundur. Stadurinn er um 55 m y. s. 


Surteigur vid Raudalek. 


Safnad ad mestu 18. oktéber 1948, en sumt fengid ad gjéf fra Helga Hannessyni. 
Pecten islandicus Miller, hérpudiskur. Tver skeljar. 

Anomia squamula L., gluggaskel. Tver skeljar. 

Cyprina islandica L., prju brot. 

Sazxicava rugosa L., 38 skeljar. 

Mya truncata L., forma uddevallensis Hancock. Tver skeljar. 


13 


Lunatia pallida (Brod. & Sow.) grenlandspoppa. Einn kudungur. 

Trophon clathratus L., kambdofri. Einn kudungur. 

Buccinum? Einn 6rlitill kudungur maédur og brot ur stérum. 

Balanus sp. Urmull. 

Skeljarnar finnast barna i sendnum, dlagskiptum leir med miklum vélum og 
hnullungum. Petta setlag hvilir 4 jokulrudningi, sem er ekki ésvipadur pvi ad sam- 
setningu, en miklu hardari og med vel rispudum steinum. Stér grettisték 4 yfirbordi 
rudningsins eru vaxin hrudurkérlum. Sumar rataskeljanna eru samlokur, og bendir 
pad til, aS ber séu barna 4 sama stad og ber voru i lifanda lifi. Sumar eru boradar 
af sesniglum. Skeljalagid er nal. 25 m y. s. 


Vid Ytri-Rangd ofan vid Agissidufoss. 

Safnad 5. juli 1954: 

Pecten islandicus Miller. Eitt brot. 

Anomia squamula L., 10 skeljar. 

Sazxicava rugosa L., 46 skeljar. 

Trophon clathratus L., 6 kudungar. 

Buccinum undatum L., beitukéngur. 7 kudungar. 

Balanus sp. Urmull. 

Hryggjarlidur ur st6rum beinfiski. 

Skeljarnar liggja i sandi og bd mest sem dreif 4 yfirbordi hans. Munu ber hafa 
komid i lj6s vid uppblastur fyrir faum arum. Parna hefur Ranga skorid sig alveg 
nidur ur hinni miklu, héfnu dseyri, sem myndar sandana a Rangarvéllum og sidar 
verdur getid, og beljar nu 4 blagrytisklépp. Skeljarnar virdast vera utr undirlagi 
éseyrarinnar, bvi sem liggur hid nesta yfir kléppinni, i h. u. b. 15—20 m had y. s. 


Allar ber sjodyrategundir, sem fundizt hafa i jardlogum i Rangar- 
vallasyslu og hér voru uppitaldar, lifa enn hér vid land og einnig i mun 
kaldari sj6. Aftur 4 moti er eftirtektarvert, a} barna vantar tegundirnar 
Mytilus edulis (krekling), Modiola modiolus (685u) og Zirphaea crispata 
(bergbtia), sem allmikid ber 4 medal fornskelja uti i Arnessyslu. En par 
eru ber helzt (eda eingdngu?) i unglegasta sjavarsetinu og virdast pvi 
tiltdlulega seint til landsins komnar. En pad sjédyrasamfélag, sem fund- 
izt hefur i Holtunum, er med heldur kuldalegum og fornlegum svip, 
enda er gerd setsins, sem skeljar bessar finnast i hjaé Raudalek, pvi 
likust, a6 bad sé til ordid skammt undan spordéi jokuls, sem gekk i sjé 
fram. 


5. Lekkun sjavarmdls. Oseyrar. 

Pess var adur getid, ad efstu sjavarmork vid Sudurlandsundirlendi 
veru nal. 110 m y. s. En ru6ningur peirra jokla, er fram gengu 4 Buda- 
skeidinu, er )d6 adeins sjovelktur upp i 90—100 m heo. Nidur ad pvi 
marki virdist sjavarbordid hafa lekkad fyrir lok Budaskeidsins, en pvi 
lauk fyrir nal. 10000 arum, svo framarlega sem samanburdéurinn vid 
Salpausselka er réttur. En upp ur pvi hlytur lekkun sjavarborésins 
ad hafa ordid mjég hr6d, pvi ad adeins 2000 arum sidar, p. e. fyrir 
8 000 Arum, er sjavarmal komi6 nidur i nuverandi legu eda enn nevar, 
samkvemt nygeroéri aldursgreiningu 4 m6, er sidar verdur getid. Pessi 
hradi i lyftingu landsins, 100 m 4 2000 arum = 5 cm a ari a6 medal- 


14 


tali, er bd ekkert einsdzemi, bvi ad um likt leyti og betta gerdist hér a 
landi, lyftist Nordur-Svibj6d hja Umea vid Eystrasalt ner 10 cm 4a ari 
til jafnadar. 

Vart er a6 efa, ad bedi loft og sjér féru yfirleitt hlynandi 4 bpvi 
skeidi, sem undirlendid var aé risa ur se. Pa munu og hafa betzt vid 
kulvisari tegundir i botnfanuna, bd ad engin merki bess hafi raunar 
fundizt i Rangarvallasyslu, heldur adeins utan Bjorsar, eins og adur 
var getid. 

Sandarnir 4 Rangarvéllum, Helluvadssandur og Geitasandur, eru 
bersynilega forn déseyri ad uppruna. Efni peirra er armol, gr6f og hnull- 
ungaborin efst, en verdur finni, begar framar dregur, og er ordéin ner 
tomur sandur, begar kemur nidur fyrir pjodbraut. { bbkkum og malar- 
gryfjum kemur alls stadar i ljés, a6 betta set er skalogott 4 pann hatt, 
sem einkennir eyrar vatnsfalla 4 flatlendi. 

Pessi sama oseyri bekur einnig stort svedi i austanverdum Holt- 
um milli Snjallsteinsh6fda og Bjdlu og allt vestur ad Steinslek (sja 
kortid). En a bessu svedi ber minna a henni, pbvi a6 bar liggur vidast 
djupur jardvegur yfir. A Rangarvéllum voru sandarnir eflaust einnig 
baktir jardvegi adur en land bygg@dist, en bar hefur sidan blasid upp. 

{ Holtunum er adeins eitt stért uppblastursflag 4 bessari éseyri, og 
heitir bad Selsandur. [ litlum malargryfjum, sem bar eru, koma ska- 
login fallega i ljos. Melurinn er mjog smager, langmest sandur, en 
volur a ster6d vid fingurkjukur finnast 4 strjalingi og einstoku hnefa- 
storar. Efni betta bykir eitt sér of smager ofaniburéur i vegi. 

Miklu hentugri ofaniburéur hefur fundizt i bessari sOmu Oseyri a 
sy6ri bakka Steinslekjar skammt fyrir nedan Sumarlidabe, en bar 
veréur a6 rydja djupum myrkenndum jardévegi ofan af. Nu er bar komin 
stor malargryfja, venjulega kennd vid Hagren, sem er klettaborg 
skammt austur badan. (Nafnid ,,Hagreni“ stendur of austarlega 4 korti 
Herfr.) { gryfjubotni er sandur, Apekkur Selsandi og ekki nyttur. En 
yfir liggur mol, sem er ad mestu ur blagrytisvélum og pykir heefilega 
grof i vegi. Malarlagid pykknar til sudurs, i stefnu upp hallann fra 
leknum, en var po hvergi i gryfjunni yfir 2 m, er ég kom bar sidast, 5. 
okt. 1954. bessi malarbekja yfir sandinum mun pannig til komin, a6 hid 
efsta lag dseyrarinnar, eins og hin vard hest, gréfst vida burt aftur 
vegna lekkunar sjavarborésins, adeins hid grofasta efni bess lags liggur 
nu eftir i liki malarinnar. Malarpekja af bessum uppruna liggur raunar 
vidar ofan 4 d6seyrasandinum, bedi i Holtum og 4 Rangarvéllum (sbr. 
4. mynd), en mun hvergi hafa fundizt nerri bvi eins bykk og hja Ha- 
greni. Hun er t.d. um % m a pykkt hja Heidarbriin, en 4 Selsandi er 
adeins dreif af steinvélum 4 yfirbordi sandsins. 

{ ddrum pversneidum, sem ég hef skodad af pessari miklu dseyri, 
er gerd hennar nokkurn veginn hin sama sem pegar var lyst 4 Selsandi. 
Svo er t. d. i ytri bakka Rangar gegnt Hellu, bar sem nylega var grafid 
-djupt skard fyrir veginum i gegnum fallega skalégéttan sand, enn- 


15 


fremur i veggjum hinna fregu hella hja Agissidu, sem allir eru manna 
verk. Bo virdist sandurinn beim mun vikurbornari og léttari i sér sem 
austar dregur. Af beim sokum pykir hann betra steypuefni 4 Selsandi 
en hja Hellu. Pessi munur kann ad hafa valdid nokkru um pad, ad land 
blés upp miklu meir austan Rangar en utan. 

Sandurinn i 6dseyrinni bedi i Holtum og 4 Rangarvéllum er vida 
svo fastur fyrir, a6 honum verdur naumast mokad med handverkfer- 
um nema hann sé fyrst losadur, t. d. héggvinn med haka. Jardytur 
vinna bdo a honum. Pessi sandur er oft kallaSur méhella, en po eink- 
um hin fastari log hans, enda eru bau jafnframt modleit af brunjarn- 
steini (limoniti), sem vera mun helzta bindiefnid milli sandkornanna. 
Par sem petta efni vantar, er sandurinn blasvartur ad lit og lausari i 
sér. Festa sandsins er ekki adeins breytileg fra einum stad til annars, 
heldur einnig fra lagi til lags i sama stali, eins og bezt kemur i Ijdés i 
vegarskaréinu vid vestursporé Rangarbruarinnar, par sem laus sand- 
log skiptast a vid allharéa hellu. Yfirleitt virdist efsta lag bessarar mynd- 
unar, eitthvad um %2—1 m 4a pykkt, hid nesta undir jardveginum, vera 
fastast, enda tollir bad uppi i bokum hellanna hja gissidu og vidar. 
En begar kemur svo djupt, a6 metrum skiptir nidur i éseyrarlogin, munu 
pau yfirleitt lausari. Athuganir minar og ber upplysingar, sem ég hef 
fengid af brunngrefti, malarnami og p.]. eru bod of faar og énakvzemar, 
til ad fullyréa megi, ad petta sé algild regla. 

Austan Rangar er yfirbor6é éseyrarinnar yfirleitt slétt, nema bar sem 
vatnsfoll hafa skorid sér gil nidur i hana. En i Holtunum standa vida 
holar og litil holt upp ur sléttunni. Allar bessar mishedir eru paktar 
djupum jardvegi og gronar. Actla ma, ad klopp sé i sumum bpeirra, ber 
séu berggrunnshnjotar, sem standa upp ur dseyrinni (sbr. Hagren, sem 
fyrr var getid). En svo er ekki um Oll holtin. Sum, sem grafid hefur 
verid i, hafa reynzt vera ur sama efni og déseyrin, t. d. holl einn (43 m 
y. s.) austan vid A%gissidugil, sunnan vegar. Par er goOmul sandgryfja, 
og i henni sést, ad kjarni hdlsins er skalogoéttur sandur og fremur laus 
i sér, sams konar og i bokkum Rangar. En yfir honum liggur mun 
fastari mohella, bruin ad lit, steinlaus og med ogreinilegri lagskiptingu. 
Hun er um 1 m a pykkt og myndar eins og hjalm yfir sandkjarnanum. 
Efst er bykkt moldarlag vaxid grasi. Myndun pessara hola 4 sléttri 6s- 
eyrinni liggur engan veginn i augum uppi. Helzt verdur ad etla, ad 
peir séu leifar af efstu logum eyrarinnar, er rofizt hafa burt annars 
stadar. En su skyring ner skammt. 

Elztu lég éseyrar peirrar, er nu hefur verié fra sagt, hafa a6 likind- 
um myndazt 4 Budaskeidinu, pegar jokull og sjér mettust vid Buda- 
linuna um Ko6ldukinn, Snjallsteinshoféa, Gunnarsholt og Stokkalek. 
Ekki er 6liklegt, ad ba hafi leysingarvatn ur joklinum hla6did upp aura, 
er nadu upp yfir sjavarmal medfram jokulbruninni. 

begar jokullinn hérfadi fra Budalinunni, tok grunnsevid a bak vid 
hana vid 6llum framburdi hans, svo ad upphledsla dseyrarinnar stadn- 


16 


adi um sinn, og um leid og land t6k ad lyftast ur sjd, hefur fljdétlega 
rofizt ofan af henni aftur og efnid borizt lengra fram. 

En bar kom, sennilega mjé6g skémmu eftir lok Budaskeidsins, ad 
allt undirlendid vard jékullaust. Sjor 14 pé enn yfir pvi allt upp i 90— 
100 m hed y. ntv. sjavarmal, en tok nu é6dum ad fjara. Pa vard Pjorsa 
til. Mynni hennar var fyrst i fjardarbotni austan undir Burfelli eda 
par um slddir. Nu té6k hun ad fylla med framburéi sinum floann, bar 
sem jokull haf6i fyrir skemmstu stadid botn allt fram ad Budalinunni. 
Marflatir aurar hennar teygdust fram yfir alla Landsveit, utanveréda 
Rangarvelli og ut i austanverd Holt, unz pbeir nadu saman vid gomlu 
éseyrina fyrir framan Budalinuna. 

En med pvi ad sjavarbord fér lekkandi medan pessu for fram, rauf 
bjorsa aftur nidur efstu lé6g dseyranna, bedi peirra, sem hun hafdi 
sjalf myndaé, og hinna eldri, og bar efni beirra, einkum hid smagervara, 
lengra fram. Sennilega hefur sandurinn eda mohellan, sem fyrr var 
getid, 4 Selsandi, hj4é Hagreni og nalegt /Egissidu ekki setzt til fyrr 
en hér var komié sogu. 

Hja benum Haukadal a Rangarvollum liggja flatir melhjallar i 
h. u. b. 100 m hed yfir sjo. Peir eru nu einu sjaanlegu leifarnar af 
yfirbor6i Oseyrarinnar eins og bad verd hest. Eflaust hafa slikir hjallar 
stadi6 eftir vidar i vari vid brekkureetur, en alls stad}ar nema pbarna 
hafa beir horfid undir hraunfl66 eitt mikid, er sidar fleddi barna yfir. 
Petta hraun, sem nefnist Pjérsarhraun og nanara verdur fra sagt i 
nesta kafla, hylur oseyri Pjorsar um alla Landsveit, nema bar sem 
vatnsfoll hafa skori6 sig nidur ur pvi nalegt jodrunum. Par kemur i 
1j6s, a6 undir hraunhellunni liggur alls stadar melur, vidast hvar fallega 
skalogéttur, eins og titt er um Oseyrar. 

Aurar Pjorsar hafa bratt nad ofansjavar ut i eyjar ber, er jafnan 
hofdu stadid upp ur sjé i ofanverSum Holtunum, svo ad ber urdu 
landfastar. Sidan virdist 4in longum hafa runnié6 til sjavar sunnan eyja- 
klasans, 6fugt vid bad sem nu er. Um pad vitnar hin mikla éseyri beim 
megin, pb. e. i Austur-Holtum og 4 Rangarvéllum. 

Ekki er ad sja, ad hinir vidattumiklu aurar Pjorsar hafi fengid 
mikid tém til ad gréa upp, adur en DPjdrsarhraun fleddi par yfir. I 
ytri bakka Rangar 4 kaflanum fra Hrolfsstadahelli upp ad Galtalek 
hefur ain vida grafid undan hraunjadrinum og brotid hann nidur, svo 
a6 undirlag hraunsins kemur i ljés. Pad er alls stadar skalogottur 
melur. Hvergi hef ég fundid bar vott af jardvegi eda grédurleifum a 
motum mels og hrauns. Eins er bessu hattad i austurbakka Pjdérsar 
efst i Landsveit. 

{ hestu mohelluhdlunum nalegt AgissidSu ner yfirbord dseyrar- 
innar 50 m hed y. nuv. sjavarmal. Ma pvi etla, ad sjavarbord hafi 
verid fjarad nidur i ba hed, um pad leyti er dseyrin var vaxin bangad 
fram. Sennilega skiptir bykkt hennar faeinum tugum metra i dypstu 
slokkum berggrunnsins 4 beim sl6dum. En 4 svedinu vestan Steins- 


17 


lekjar varé engin slik uppfylling, bvi ad pad 14 i vari af hedum, sem 
alltaf st6du upp ur sjé i ofanverdum Holtunum. 

Borvaldur Thoroddsen (1905, bls. 29—30) taldi méhelluna 4 Rang- 
arvollum og i Holtum vindset, b. e. myndaéa af sandfoki og moldroki. 
Hann aetlar bykkt hennar 5—20 m i Holtum og ,,sennilega 100 m eda 
meira® 4 Rangarvollum, svo ad hann a bersynilega vid alla ba myndun, 
sem ég hef hér ad framan lyst sem dseyri. Steinvélurnar og malarlégin, 
sem finnast hér og bar i bessari myndun, og enn fremur gerd hinnar 
skalogottu sandhellu, sem er fyrirferdarmesta efni hennar, sanna, ad 
hun er ekki eintom fokmyndun, heldur ad mestu leyti borin fram af 
vatni. Hins vegar hljéta sandrok ad hafa verid tid a hinu litt gréna 
auraflemi og allstérvirk vid ad fera ur stad og umlaga vatnasetid. A 
bann veg munu hin smagervustu steinlausu 16g myndunarinnar til 
ordin, og geta pau pvi med réttu kallazt fokmyndun, pd ad mest af 
efni peirra hafi adur verid borid fram af vatni. Eins og fyrr getur, er 
petta smagervasta set yfirleitt hardast, brunt ad lit og litt lagskipt. Pess 
getir einkum i hinum efstu logum dseyrarinnar eda sem paks yfir henni, 
og réttast veri a6 kalla bad eitt modhellu. Hitt setid, sem liggur enn 
dhaggad i skalogum, eins og vatnsstraumurinn’ skiladi pvi af sér, veri 
réttara a6 kalla sandhellu, enda er bad oft gert. 

Mohellan (i prengri merkingu) er ekki einskordu6d vid hina hofnu 
oseyri i Austur-Holtum og 4 Rangarvollum, heldur er hun einnig vestan 
bess sveedis, bedi ofan og nedan vid efstu sjavarmork. Ekki er ad efa, 
a6 su mohella er fokmyndun ad langmestu leyti, enda sums stadar 
Oskyr takmork milli hennar og hins éhardnada moldarjardvegs, sem 
yfir henni liggur og enn i dag fer bykknandi af véldum Aafoks. 

Vid lekkun sjavarmals nidur i nuverandi hed (fyrir meira en 8 000 
arum) hdfst myndun nyrrar dseyrar, sem liggur framar og legra en 
hin forna, hafna dseyri, sem begar er fra sagt. Hin nyja oseyri er fyrst 
og fremst myndud af framburdédi Markarfljots. Hin ner yfir allar Land- 
eyjar, en einnig flatlendid vestan Holsar alit ut ad BPjdérsa, og kemur 
adeins sa hluti hennar hér vid ségu. Petta svedi ner fra sjavarstrondu 
upp undir Bjéluhverfi, Vetleifsholtshverfi og Ashverfi (sja kortid). bar 
er roksandur 4 2—3 km breidu belti med sjé fram, og er pad framhald 
af Landeyjasandi til vesturs. Ofan vid sandinn eru byggdahverfin 
Pykkviber og Hafur, og efst hid mikla flediengi Safamyri. Allt betta 
svei ma heita marflatt og innan vid 10 m hed y. s. Par er pvi ekki 
um a6 reda neinn pverskurd, er syni efni og gerd annarra jardlaga en 
peirra, sem liggja fast uppi vid yfirbord. Adaluppistadan er finn sandur 
og leir, sem upphaflega var borid fram af vatnsfdllum, en sidan hefur 
vida umlagazt i roksand, einkum nest sjo6num. A ofanverdu flatlend- 
inu, Safamyri, er pd bykkur myrarjardvegur, torf og mor, en mjég 
blandadur leir og sandi. tla ma, ad petta séu adalefni Oseyrarinnar 
einnig { hinum neéri logum. Molog hafa ad visu ekki myndazt undir 
sjavarmAli, en geta bd leynzt i bessari dseyri nedan vid nuverandi sjav- 


18 


armal, bar sem vist ma telja, ad sjor hafi stadid legra um eitt skeid 
mean dseyrin var ad hladast upp (sbr. sidar). 

Oseyri Markarfljéts er enn i smidum. Fljétskvislarnar hladéa undir 
sig og byltast ur einum farvegi i annan, en i vatnavéxtum bera ber 
ledju og sand 4 flatlendid i kring. Af bessu hafa ordid feikilegar breyt- 
ingar 4 stadhattum sidan land byggdist og jafnvel 4 bessari dld. A petta 
ekki sizt vid um svedid vestan Hédlsar (Steindér Steinddrsson 1932). 
Etla ma, ad pad fari allért hekkandi og stréndin feist fram. 


6. Pjérsarhraun og yngri myndanir. 

bjorsarhraun, sem pegar hefur verid ad nokkru geti6d, ner ad visu 
adeins um pad bil ad morkum bess svedis, sem hér er sérstakklega 
verid ad lysa. En er pad fleddi fram yfir undirlendi6, var6é bar slik 
breyting 4 stadhattum, jafnvel langt fyrir utan hraunjadrana, ad hun 
markar timamot i jarésogu héradsins. 

Pad, sem ég hér nefni Pjorsarhraun, i eintolu, er raunar adeins 
hid elzta og stersta af Pjérsarhraunum. Pau eru fleiri, en adeins betta 
kemur hér vid sdgu, hin enda fyrir ofan efstu bei 4 Landi. 

Ekki er fullljést, hvar upptok hins elzta Pjdérsarhrauns eru. Vist 
ma po telja, a6 bad sé ekki skemmra ad runni6d en fra Hofsvadi a 
Tungnaa, og sennilegt, a6 bad sé upp komidé bar i nand a eldvarpabelti, 
sem bar liggur yfir ana i stefnu fra nordaustri til sudvesturs. Dadan 
hefur bad runnid nidur med Tungnaa og sidan bjérsa fram a Land, 
en er a bessum kafla vidast hulid hinum yngri Pjdérsarhraunum og 
a6 litlu leyti hraunum fra Heklu. 

Eins og sja ma a kortinu, hefur bjérsarhraun breidzt um ner alla 
Landssveit, snei6 af Gnupverjahreppi og mikinn hluta Skeida. Loks 
hefur pad flett yfir ner allan Fléa ad undanskildum mestum hluta 
Villingaholtshrepps og ner i sjé6 fram ut fyrir yztu sker 4 allri strand- 
lengjunni fra Olfusarési austur ad Loftsstédum. Pjorsdérhraun hid 
elzta er eitthvert hid allra stersta hraunfl6d, sem menn pekkja og er 
odrugglega upp komi6é i einu gosi. Pad er basalthraun, sem einkennist 
af stdrum hvitum feldspatdilum og miklu minni og strjalli gulum 
olivinkrist6llum. 

Eins og fyrr er getid, hafa Pjérsa og Ranga sums stadar brotid af 
jodrum Dbjoérsarhrauns, svo ad sér a undirlag bess, og er bad yfirleitt 
melur an lifreenna leifa (6. mynd). En a einum stad hef ég pé fundid 
molag undir hrauninu. Pad} kemur i ljés fast nedan vid Pjérsarbru, 
vestan ar. Molagid er adeins um 20 cm pykkt og fair metrar 4 lengd 
j arbakkanum. Parna hefur hraunid runnid yfir myrarblett. Nedra 
bor6 bess er raudélitad bar sem pad liggur 4 ménum. Moérinn er nokkud 
sendinn, einkum nedan til, og kvistalaus, en ekki hafa verid greindar 
jurtategundir i honum (Guém. Kj. 1943). 


3. mynd. Malargryfja i hnullungakambinum hja Krosshol (7. sept. 1957). Gravel-pit 
in raised beach deposits lying approx. 110 m above present sea level near Kross- 
héll. — Ljésm. Guim. Kj. 


4. mynd. Skalégétt hafin dseyri a austurbakka Rangar milli Bolholts og Svinhaga. 
Cross-bedding in raised delta deposils on the E. bank of Ranga between Bolho!lt and 
Svinhagi, — Ljdsm. Gudm. Kj. 


5. mynd. Skurdur gegnum oseyrarlég i vesturbakka Rangar, grafinn fyrir veg- 
brunni hjaé Hellu. Road cutting through raised delta on W. bank of 


inum ao 
Ranga at Hella. — Ljésm. Guém, Kj. 


6. mynd. Skalégétt 
mol og sandur und- 
ir Pbjorsarhrauni i 
bakka Pjorsar inn 
af Skarfanesi. Delta 
deposits overlain by 
the Thjorsa_ Lava, 
N.E. of Skarfanes in 
Land, — Ljésm. Gud- 
mundur Kjartansson, 


19 


Nu i arslok 1956 er nylokid aldursakvérdun A pessu modlagi med 
geislakols-(radidkarbon-)adferdinni. Hana gerdi dr. M. Rubin i jard- 
fredistofnuninni Geological Survey i Washington i Bandarikjunum A 
synishorni, sem ég t6k og sendi vestur um haf fyrir nokkrum drum 
og tekid var til rannsoknar parna fyrir atbeina prof. Askels Love i 
Montreal. 

Aldur mdsins reyndist 8065+400 ar. 

Efnid, sem tekid var til rannsdéknar, var allt efst ur médlaginu, fra 
yfirbordi og adeins um 5 cm nidur i pad. Medalaldur bess getur pbvi vart 
verid nema nokkrum aratugum herri en aldur hraunsins, sem yfir 
liggur. Pvi hlytur Pjorsarhraun ad hafa runnid fyrir hér um bil atta 
busundum ara. 

Myndun jokulaldnanna 4 Budaskeidinu fyrir um 10 busund Arum 
og Pjorsarhrauns fyrir 8 busund arum eru peir stérvidburdéir i jaré- 
sogu héradsins, sem tveir einir hafa verid timasettir med vidhlitandi 
nakvemni — og pyrfti bd sérstaklega fyrri timasetningin nanari sta6- 
festingar. Um aldur annarra jarémyndana er pad helzt til marks, hvort 
ber liggja undir eda ofan 4 beim, sem aldursgreindar eru, og i hvada 
roo. 

Molagid undir hrauninu hja Pjorsarbru liggur 35 m y. s. bad synir, 
ad sjor hafdi fjarad nidur fyrir pau hedarmork fyrir 8000 a4rum. En 
raunar hefur hann pa veri6 fjaradur fyllilega nidur ad nuverandi sjav- 
armali, bvi a6 Pjorsarhraun, sem er ad kalla jafngamalt molaginu, 
ber bad alls stadar med sér a sjavarstroéndinni, ad sjérinn hefur aldrei 
stadid herra 4 pvi en ni 4 vorum dégum. A hinn béginn sannar mor 
— myramyndun —, sem ég hef athugad ofan 4 hrauninu i fjorunni 
vestan vid Stokkseyri og er bar i kafi um halffallinn sjé6, a6 sjavar- 
bord hefur bar um skeid, eftir aS hraunid rann, legid legra en nu. 
Sennilega hefur bad verid ordid legra, begar er hraunidé rann. Veiga- 
mikil rok hafa verid ferd fyrir pvi, ad sjavarbor6id hafi verid ad hekka 
parna aftur fram yfir landnam og jafnvel til bessa dags, pd ad hegt 
fari (Brynjulfur Jonsson 1903). . 

Allar likur eru til, a6 Bjorsa hafi verid hett ad renna fram fyrir 
austan Holt, a4dur en Pbjorsarhraun rann, og hafi ba verid komin i nokk- 
urn veginn fastan farveg ner bvi, sem hun rennur nu, sennilega vestur 
yfir landsveit og arnes, fram Skeid og nordvestanveréan Fldéa, pvi ad 
pessa leid for meginstraumur hraunsins, og hefur hann a6 likindum 
jafnan fylgt arfarveginum. En er hraunid hafdi fyllt farveginn og 
einnig bakid sléttlendid beggja vegna, rann ain fyrst i stad dreift um 
hraunbreiduna og i alum med jo6drum hennar, bar sem sums stadar 
myndudust stor lon. Heldur litid hefur henni unnizt vid ad grafa sér 
nyjan farveg i hrauninu sjalfu, en miklu meira, bar sem hun rennur 
utan vid bad. Lonin eru nu O6ll fyllt af framburdi hennar og ad nokkru 
leyti rest fram af greftinum. Leifar eins peirra er lygnan mikla og 
breida, sem liggur a6 Holtunum ad nordvestan og ner framan fra Kroki 


20 


upp ad Arnesi. bad er nti fyllt sandeyrum, sem vatnar yfir, begar mest 
er i anni. 

Hin eiginlega mohella — p. e. hérénud fokmold — i Holtunum 
mun ad miklu leyti myndud af afoki af hinum fornu aurum Pjorsar 
A gréid land, bar sem grédurinn hefur haft vid ad binda og hlada undir 
sig dustinu, sem ad fauk. bar sem mohellan liggur ofan 4 sandhellu hinn- 
ar héfnu déseyrar i austanverd6um Holtum, eru skil beirra myndana vida 
églégg, enda virdast sum lég arsetsins nidri i éseyrinni umlogué af 
sandroki. | 

begar DPjoérsarhraun breiddist yfir mikinn hluta hinna litt grénu 
aura, bar sem nu er Landsveit, hlytur ad hafa dregid verulega ur sand- 
roki og afoki i Holtunum. Ma bvi liklegt telja, a6 mestur hluti mohell- 
unnar sé eldri en hrauni®. 

A Sandskardaheidi vestur fra Skammbeinsstédum og vid Bjallalek 
nalegt Lunansholti hef ég fundid i mohellunni sivalar holur eda gong, 
sem liggja larétt og eru allt ad 5 cm eda meira ad pvermali. Sumar 
holurnar greinast eins og hrislur. Verd6ur myndun bpeirra vart skyr6 
4 annan hatt en ber séu for eftir lurka, sem sandinum hefur skeflt yfir, 
en beir sidar rotnad upp til agna. Eg hef Adur talid méhelluna med 
bessum skégarminjum eldri en Pjorsdarhraun (Guém. Kj. 1943), en 
pad er hepin staSdhefing, bvi a6 mohella finnst einnig ofan 4 hrauninu, 
t. d. milli Lekjarbotna og Bjalla, og ma pbvi etla, a6 efstu mohelluloégin 
einnig utan hrauns, séu myndué eftir ad bad rann. Mohellan me6 lurka- 
forunum getur eins vel verid fra beim tima. 

Mohella (i prengri merkingu) er ad uppruna jarévegsmyndun. Grdé- 
urinn hefur att mestan batt i ad stddva steindustid, sem hin er myndud 
af, en Adur rauk fyrir vindi. A sama hatt myndast jardvegur enn i 
dag i Holtunum og nersveitum peirra. Hid délifrena efni hans kemur 
a6 langmestu leyti ur nordaustri, pvi ad ur peirri att eru purrir stormar 
tidastir, og i ba att eru enn fremur hin stoéru litt grénu svedi 4 ofan- 
verO6u Landi og afréttunum par fyrir innan. Par hefur landnyrdingur- 
inn af nogu ad taka: 4 vikrum, leirum joékulvatna og fjé6llum ur ausé- 
vedrudu mobergi. En i pbessari grein verdur ekki fjallaS um myndun 
nuverandi jardévegs. Mohellan er hér tekin med adeins vegna pess, ad hun 
getur ekki talizt jardvegur lengur. Hun er ordin of hérd til ad plontu- 
retur geti smogi6d hana, og engar lifverur taka neringu ur henni. Pvi er 
hun talin til jarégrunnsins. Milli hennar og hins nedsta lags af éharén- 
adri, en lifvana fokmold, sem yfir liggur, eru dglégg takmoérk, en 4 
beim motum tekur vid jarévegur af jarégrunni. 


Summary. 
The Geology of Holt in Rangarvallasysla, S.W. Iceland. 


I. Bed-Rock. 

The name Holt refers to the area between the rivers Thjérsd (Pjérs4) and Ytri- 
Ranga. The oldest rocks of this and adjacent areas belong to the Hreppar Formation, 
which extends also over wide areas in the district of Arnessysla, west and north of 
the Thjérsa, where this series is more dissected and better exposed for research. 

The Hreppar Formation in turn is a relatively old series of the so-called Pala- 
gonite (or Méberg) Formation, which occupies a zone running N.E.-S.W. across the 
country and widens towards the south. This formation fills a graben-like zone of 
subsidence in the Early Tertiary plateau of flood basalts. 

The Hreppar Formation is to a great extent built up of basaltic lava flows, and 
its other constituents are but rarely seen in the scattered exposures in Holt. However, 
some agglomerates and other clastic rocks may be found in between the basalt beds, 
e.g. in the gorge of the ThjérsA, near the bridge, where also a basaltic dike, running 
N.E.-S.W., cuts the formation. 

However, in the numerous cliffs of Hreppar, on the other side of the Thjérsa, 
thick intercalations of clastic rocks appear abundantly in between the lava beds. Among 
the former some conglomerates were interpreted as tillites by Helgi Pjeturss (1910). 
Consequently, he assumed Pleistocene age for the whole Palagonite Formation, which 
before his discovery was generally referred to the Upper Tertiary (Thoroddsen 1905). 
Although Pjeturss’s tillites, with their well striated boulders, in the upper layers of 
the Hreppar Formation are no doubt genuine moraines his conclusion has not been 
generally accepted as to the age of the whole formation (Hawkes 1916, Kjartansson 
1943). In the Holt area, where no tillites have been found, the bed-rock is possibly 
of Late-Tertiary, possibly of Early-Pleistocene age. 

A very marked unconformity between the consolidated bed-rock, or Hreppar 
Formation, and the overlying more or less loose subsoil indicates strong denudation 
of the earlier formation. The relief of Holt, characterized by straight-lined escarp- 
ments, runninng N.E.-S.W. seems to be of tectonic origin, but modified mainly by 
glacial and to a less degree by fluvial and marine erosion. In most exposures the 
surface of the bed-rock is strongly moutonnée and striated. The direction of striz is 
from the north or from the east or intermediate. 


II, Subsoil. 


The ground moraine of the last, or Wiirm glaciation presumably covers the most 
of the lowest flat areas in Holt, but it is rarely seen on account of the thick cover of 
younger sediments. On sloping ground the boulder-clay was washed away during a 
transgression of the sea up to a height of about 110 metres above the present s. l. 
Only the coarsest ingredients remain redeposited as raised beach sediments, consisting 
of thoroughly rounded boulders and pebbles from which all strie have been ob- 
literated. But on the flat hill tops above the reach of the transgession the ground 
moraine lies unsorted, only affected superficially by solifluction. 

A belt of terminal moraine ridges runs across the Holt area in a north-southern 
direction roughly convex towards the west. The steep bank of Thjoérsad below the 
waterfall Budi provides a section of one of these ridges (fig. 2). Here the moraine, 
itself containing sea shells, rests on marine clay with strongly folded and contorted 
laminz. Also the surface of the moraine shows signs of washing and sorting of the 
material by wave action. 


22 


The belt of moraines was obviously formed by a glacier advancing from the 
east over a floor of marine clay. Most likely, the latter was still submerged so that 
the lowest section of the moraine belt was formed in the sea. Near the end of the 
“Budi stage”, during which the ice front reached these moraines, the sea level had 
already sunk from its highest reach of about 110 m., down to 90—100 m. above the 
present s. 1. This stage is assumed with much probability to be equivalent with the 
Salpausselka-Ra stage of Fennoscandia. 

A layer of marine clay, called deigulmér, is known to cover wide areas of bed- 
rock and ground moraine in the lowlands to the north-west of Thjorsa. Presumably 
this is also the case in Holt, but there the marine sediments are concealed by the 
deep soil, except for some scattered out-crops in river banks. In a few of these, sub- 
fossil shells are found. The fauna, listed in chapter 4, indicates a temperature of 
the sea not higher, but rather lower, than the present one off the south coast of 
Iceland. 

The plain comprising the most of Land, western Rangarvellir and the eastern 
Holt is made up of gravel, sand and silt, shoving cross-bedding in most sections. In 
Holt and Rangarvellir, where the sediment is more fine-grained, it was interpreted 
by Thoroddsen (1905) as of eolian origin, or a kind of loess (Icelandic: méhella). 
But the structure of these deposits as well as the occurence of pebbles within them 
provide sufficient proof of fluvial origin: The plain as a whole must be interpreted 
as a raised delta. However, some subordinate layers of fine, unbedded. brown silt 
occurring as a rule on top of, but more sparsely within the delta series, are, in all 
probability, re-deposited by the wind. 

A further lowering of the sea-level checked the building up of this delta, which 
instead became dissected. Then the formation of a new, lower delta set in at the new 
shore line. This delta, comprising the flat areas of Thykkviber, Hafur and Safamyri 
is still in process of formation. 

A vast flow of lava, the oldest of the so-called Thjorsdrhraun (Thjorsa lavas), 
was poured out from a complex of eruptive fissures near the river Tungnaa about 8 000 
years ago. This lava flow, descending the riverbeds of the Tungnaa and the Thjérsa all 
the way into the sea, flooded the raised delta in Land and also wide areas of Hreppar, 
Skeid and Fléi to the north and west of Holt (see map). The dating of this event is 
based on radiocarbon age determination of a sample of peat by Dr. M. Rubin, Geo- 
logical] Survey, Washington D.C. The sample was taken from the top of a thin lens 
of peat, immediately overlain by the Thjérsa Lava in the gorge of the Thjérsd at 
Thjorsarbru. The result was 8065 + 400 years for the age of the peat. 

As the Thjorsa Lava reaches below the present sea level and obviously was never 
submerged to a greater extent than it is at present, it must have been erupted at a 
stage when the sea level was not higher than the present one. This means a regres- 
sion of the sea from a level of about 95 m., at the end of the Budi stage, to, or 
below, 0 m., by the time of the formation of the lava flow. A layer of peat found on 
top of the ThjérsA Lava on the beach near Stokkseyri and extending slightly below 
the mean level between high and low tide bears witness of a temporary regression 
even somewhat below this level. Assuming that the moraines of Budi are the equivalent 
of those of Salpausselkaé, it means a lowering of the sea level, in relation to the 
land, of about 100 m. in 2000 years. 

The formation of eolian soils, which had started already during the deposition 
of the old delta, has continued up to the present time. The result is a sheet of mé- 
hella, mostly covering the delta sediments proper, but also extending over the western 
Holt, outside the delta area. The médhella is designed as a relatively coarse-grained 
loess, containing volcanic ash and pumice besides sand and silt. It is brown in colour 
and moderately indurated. In some sections it is seen to graduate upwards into loose 
eolian soil. 


Heimildarrit. 
References. 


Askelsson, Jéhannes (1934). Quartargeologische Studien von Island. Geol. Féren. 
Stockh. Férh. 56. 

Erlendsson, Eypoér (1948). Surtarbrandur i V6rdufelli. NAtturufredingurinn 18. 

Hawkes, Leonard (1916). The Building up of the Northatlantic Tertiary Volcanic 
Plateau. Geol. Mag. 

Jénsson, Brynjilfur (1903). Rannsékn i Gullbringusyslu og Arnessyslu. Arbék 
Hins isl. fornleifafélags. 

Kjartansson, Gudmundur (1939). Stadier i isens tilbagerykning fra det SARGAS 
islandske lavland. Medd. dansk. geol. Foren. 

Kjartansson, Guémundur (1943). Jardsaga. Arnesinga saga I. 

Kjartansson, Gudmundur (1947). Brennanlegur leirsteinn { Biskupstungum. Natt- 
urufr. 17. 

Kjartansson, Gudmundur (1957). Jardmyndanir 4 Gnupverjaafrétti. Rit Land- 
bunadardeildar. Grédurkort — Nr. 1. 

Nielsen, Niels (1933). Contributions to the Physiography of Iceland. Kgl. danske 
vidensk. Selsk. 


Noe-Nygaard, Arne (1940). Subglacial Volcanic Activity in Ancient and Recent 
Times. Folia geogr. dan. 

Pjetursson, Helgi (1901). Nokkur ord um efstu sjavarmérk vid Sudurlands- 
undirlendid. Skyrsla um Hid isl. ndatturufredisfélag 1899—1901. 

Pjetursson, Helgi (1905). Om Islands Geologi. Medd. dansk geol. Foren. 

Pjeturss, Helgi (1910). Island. Handbuch der regionalen Geologie. Heidelberg. 

Steindérsson, Steindér (1932). Uber die Vegetation des Safamyri. Visindafélag 
fslendinga. 


Thoroddsen, Porvaldur (1905). Island. Grundriss der Geographie und Geologie. 
Gotha. 


Pérarinsson, Sigurdur (1951). Laxargljufur and Laxarhraun. Geogr. ann., Stockh. 


ils 
0 1620 0329 4368 


